Nedda. 31 Ekigambo 
kya Katonda 


Yonasaani,. 
Mukwano gwa 
Dawud) 


4o. kigambo kya gig a — 


leero 


Dawudi bwe yamala okwogera ne 
Sawulo, Yonasaani yafuuka omu 
mu mwoyo ne Dawudi, era 
namwagala nga ye. 


1 Samwiri 18:.1.1. 


Dawudi yafuuka okusula mu lubiri. Yasisinkana 
Yonasaani, eyali mutabani wa kabaka Sawulo. 


Yonasaani yayagala nnyo Dawudi. Yonasaani 
yafuuka omu mu mwoyo ne Dawudi. 


E 
b 
ih 


CT 


1 ESA 
Ers 


Yonasaani yawa Dawudi ekitala kye n'obusaale 
bwe. Kyategeeza nti ddala yali akkiririza mu 
Dawidi 


Yonasaani yawa Dawudi engoye ze 
ez'omuwendo. Kyalaga omukwano 
oaw'amaanvi Yonasaani awe valina ne Dawudi. 


Dawudi yamala emirundi egiwerako mu mbeera 
ez'akabi n'afa, kubanga kabaka Sawulo yagezaako 
okumutta. Kyokka, yali asobola okuwona akabi ako 


mnalayam hihasa ba A Yanacaani 


Essomo lya AA 


leero 
Yonasaani teyalonda kwegomba kwe 
yekka, wabula mukwano gwe Dawudi. 


Okufaananako Yonasaani, . 
tubeere mukwano omulungi eri 
mukwano gwaffe. 


: pi EO 
Katonda? O «am 


Katonda.. 


Ye atuwa emikwano emirungi. 


Twebaze Katonda olw'okutuwa 
emikwano emirungi! 


a HG a So CA T Nok. 
gung Quiz ya leero g MAE 


Kiki Yonasaani kye teyawa Dawudi? 


1 ekitala 
2 engabo 
3 akasaale 


4 engoye 


4o. kigambo kya gig a — 


leero 


Dawudi bwe yamala okwogera ne 
Sawulo, Yonasaani yafuuka omu 
mu mwoyo ne Dawudi, era 
namwagala nga ye. 


1 Samwiri 18:.1.1. 


32 wa ebi kya 
Katonda , 
Sulemaani 
eyafuna 


Ba han 


3 HA 7 'A Ulol. 
mara ab Ekigambo yan so a 


Kabaka Sulemaani yali mukulu mu 
bugagga n'amagezi okusinga 
bakabaka abalala bonna ab'ensi. 


2 Ebyomumirembe 
9: . 22. 


Sulemaani yafuuka kabaka owookusatu owa 
Isiraeri ng'adda mu bigere bya kabaka Dawudi. 


“Mpa amagezi okukulembera abantu bange 
obulungi.” Katonda yasanyuka nnyo olw'okuba 
Sulemaani yasaba kino. Kale, Katonda yamuwa 


Olunaku lumu, abakazi babiri bajja ewa 
Sulemaani nga balina omwana omuto. Baalwana 
nti omwana yali bbebi we nga kabaka 


Kabaka n'agamba nti, “Olw'okuba abakazi babiri 
bakakatira nti omwana omwana we, omwana 
mutememu bibiri omuwe ekitundu n'ekitundu 


Omukazi omu yajjula okusaasira omwana we. 
Kale, n'agamba nti, “Muwe omwana omulamu. 
Tomutta!” Sulemaani bwe yawulira bino, 
n'asalawo nti omukazi oyo ye nnyina ddala. 
Kabaka n'agamba nti. “Omwana mumuwe. Ye 


“ 
A3 Essomo Iya g 
leero 


Sulemaani yasaba omutima 
ogw amagezi so si bugagga wadde 
obuyinza 
okufuga ensi ye. 


Tetulina kusaba Katonda ku Iwaffe 
ffekka wabula n'okuweereza 
abalala. 


P 


ki 


'S Katonda? 


AT 
pi] 


Katonda.. 
Katonda y'omu asobola okutuwa 


amagezi g'otosobola kufuna mu 
NSI. 


NAKAT 


S puga 
gangy NUIZ ya cer a mas 


Kiki Sulemaani kye yasaba 
Katonda? 


1 emmere 
2 obugagga 
3 ebyobulamu 


4 amagezi 


3 HA 7 'A Ulol. 
mara ab Ekigambo yan so a 


Kabaka Sulemaani yali mukulu mu 
bugagga n'amagezi okusinga 
bakabaka abalala bonna ab'ensi. 


2 Ebyomumirembe 
9: . 22. 


33 Ekigambo kya 
Katonda 


Yeekaalu 
y'erinnya lya 
Katonda 


NG 


Kuu | CA Ul. 
aw BPEkigambo kya Sig a oa na aa 
eero 


Sulemaani n'alagira okuzimbira 
Erinnya lya Mukama yeekaalu 
n'olubiri Iw'obwakabaka. 


2 Ebyomumirembe 
2:1 


Sulemaani yayagala nnyo okuzimbira Katonda 
yeekaalu nga kitaawe, Dawudi bwe yalagira. 


N'olwekyo, yalagira abaweesi abakugu baleete 
emiti egisinga obulungi egya yeekaalu. 


Yateekateeka amayinja ag'okuzimba yeekaalu. 
Yasaba abakugu mu by'emikono okuleeta 


| | | | 1 
Abakozi b'emikono abamu baayooyoota yeekaalu 
ya Katonda n'engoye eza langi n'obuwuzi obwa 


| NN 


set AMIN DO 


Yeekaalu ya Katonda bwe yaggwa, Sulemaani 


n'abasajja ba Isirayiri bonna ne basinza Katonda 
n'essanyu lingi. “Ayi Mukama Katonda! Jjangu 


a HG Ia 
Sana Essomo lya HAH 


leero 
Sulemaani n'abantu be baalaga 
omutima gwabwe ogw'okwagala 
Katonda nga bazimba yeekaalu 
ennungi eri Mukama Katonda. 


Ekkanisa kifo we tusisinkanira 
Katonda era tusobola okulaga 
omutima gwaffe ogw'okwagala 


DE er TA Lor ET 


s W 
Katonda? SE — = — - 


Katonda.. 


Katonda y'oyo anoonya abasinza 
nabawa emikisa. 


sm 
Pl KI 


skibuuzo ya ga hdd 
leero 
Kiki Sulemaani ne Isiraeri kye 
baakola okulaga okwagala kwabwe 
er Katonda? 


Ifaananyi 


2 Olubiri 


3 ekibuga 


4 ekifo ekitukuvu 


Kuu | CA Ul. 
aw BPEkigambo kya Sig a oa na aa 
eero 


Sulemaani n'alagira okuzimbira 
Erinnya lya Mukama yeekaalu 
n'olubiri Iw'obwakabaka. 


2 Ebyomumirembe 
2:1 


34 Ekigambo kya 
Katonda 


Enkovu 
Ezaaleeta 
Al bia saa 


si BBS kigambo kya% 
leero 


pu Sg O 
W mM KA 


Ojja kunywa ku mugga, era 
ndagidde enkovu zikuliise eyo. 


1 bakabaka 17:4 


Waaliwo kabaka ayitibwa Akabu eyali omubi ennyo 
mu maaso ga Katonda. Nnabbi Eriya yatuusa 
ekigambo kya Katonda eri Akabu. 


“Tewajja kutonnya nkuba mu nsi!” Ekyo, Akabu 
n'agezaako okumutta. Katonda yamukweka kabaka 


Eriya yaddukira mu nsi Katonda gye yali 
agambye. 


Katonda yalagira enkovu okuliisa Eriya eyo. 
Enkovu zaamuleetera emigaati n'ennyama ku 
makya n'akawungeezi, n'anywa ku mugga. 


Eriya yagondera ekigambo kya Katonda 
ng'ateeka obulamu bwe mu kabi era yafuna 


Ati ml 
SE del Essomo Iya Gemma 


leero . 

Kabaka omubi, Akabu yali tayagala 
kugondera kigambo kya Katonda. 
N'olwekyo, yagezaako okutta nnabbi wa 
Katonda, Eriya eyali ayogedde ekigambo kya 
Katonda. 


Naye, Katonda yakuuma era n'alabirira Eriya 
mu ngeri eyeewuunyisa! 


Tulina okugondera n'okulangirira ekigambo 
kya Katonda mu mbeera yonna nga Eriya. 


Na + ES 5 
>Katonda yani? semua 


Katonda ye.. 


Katonda y'omu alabirira abo 
abagondera n'okukuuma 
ebigambo bye n'engeri 
eyeewuunyisa. 


Kuu | t As 
TI YN ya leero D 


Ani yaleetera Eriya eky'okulya? 


1 embalaasi 
2 empungu 
3 ekisota 


4 enkovu 


si BBS kigambo kya% 
leero 


pu Sg O 
W mM KA 


Ojja kunywa ku mugga, era 
ndagidde enkovu zikuliise eyo. 


1 bakabaka 17:4 


35 Ekigambo kya 
Katon 


Akawu nga 
n'amafuta 
teyakozeseb 


Nag 
Bik Kiah 


er 
UB pe 


Se kigambo kya LH 
leero 


Mugende mangu e Zalefasi eky'e 
Sidoni obeere eyo. Ndagidde 
nnamwandu mu kifo ekyo 
okukuwa emmere 


1 bakabaka 17:9 


Tewaali nkuba mu Isiraeri nga Mukama Katonda 
bwe yagamba. N'olwekyo tewaaliwo mmere 
hantu ave haali halva 


Mukama Katonda yatuma Eriya eri nnamwandu 
eyali abeera e Zalefasi. 


Eriya yamusaba yeekolere omugaati ng'akozesa 
akawunga akatono n'amafuta amatono ge 


Newankubadde nga teyalina buwunga na mafuta 
bimala bye babeerangako, ng'enjogera ya Eriya bwe 
yagamba, yakola emigaati n'asooka okugiwa Eriya 
ne yeekolera. Awo, ekyewuunyisa, ekibbo 

ky 'obuwunga n'ekibbo ky'amafuta byali 


Olunaku lumu mutabani we yafa. Naye Mukama 
Katonda aleke obulamu bw'omulenzi bumudde gy'ali 
rheara mulamii Yawa Katanda ekitiihwa 


Cai 


£ ME on 
Denar pia ? mag 


Nnamwandu yawaayo akawunga 
akatono n'amafuta 
eri Katonda. 
Oluvannyuma, yafuna emikisa mingi 
okusukka okulowooza. 


Oluusi, wajja kubaawo akaseera ke 
tulina okuwa Katonda ekintu ekikulu. 
Olwo, Katonda atuwa omukisa mungi 
okuyita mu kiweebwayo ne ssaddaaka 


SN LI 
? 
geng Katonda y ani: 


< ane 


Katonda ye.. 


Katonda y'omu atuwa buli kimu 
kye twetaaga okubeera ku mmere, 
engoye, n'ennyumba, n'ebirala. 


WA S | 
gamar” Quiz ya leero 


Katonda yagamba ani Eriya agende?? 


1 kabaka 
2 kabona 
3 nnamwandu 


4 general 


er 
UB pe 


Se kigambo kya LH 
leero 


Mugende mangu e Zalefasi eky'e 
Sidoni obeere eyo. Ndagidde 
nnamwandu mu kifo ekyo 
okukuwa emmere 


1 bakabaka 17:9 


36 Ekigambo kya 
Katonda 


Omuliro 
gwagwa > 
wansi okuva 1 


a HG Ea H As 
a CG Ekigambo ya a 
leero 


Awo omuliro gwa Mukama ne 
gugwa ne gwokya ssaddaaka, 
enku, n'amayinja n'ettaka, era ne 
gukomba n'amazzi agali mu 
mudumu. 


1 bakabaka 18:38 


Katonda yatuma Eriya eri kabaka omubi Akabu 
owa Isiraeri. “Ojja kumanya ani Katonda 
Oomutuufuil? 


Á 


Eriya alwanyisizza bannabbi ab'obulimba 850 
ab'abasinza ebifaananyi. “Katonda addamu 
n'omuliro ye Katonda ow'amazima!” 


Bannabbi 850 baakoowoola erinnya lya katonda 
waabwe ne bazina okwetooloola ekyoto kyokka 
nga tewali muliro guddamu. 


nih T 
-= sali." 


Lwali kiseera kya Eriya. Eriya yasaba 
ng'ayolekera eggulu. Awo, omuliro gwa Katonda 
ne gugwa ne gwokya ssaddaaka eyali ku kyoto. 


“Yakuwa ye Katonda ow'amazima!” Abantu ba 
Isirayiri benenya ebibi byabwe ne bawa Katonda 


SEE Ta Komo 
“Ti paa a Ga mus 


Bakatonda ab'obulimba tebaasobola 
kukola kintu kyonna. 
A bbo -ali Nedda amaanyi. 


Katonda ye Muyinza w'Ebintu Byonna. 
Tusobola okulaba ebyamagero bye 
ebyewuunyisa bwe tumwesigama era 
nga tumukkiririzaamu. 


P 


Katonda yani? 3 


L 
w pi] 


Katonda ye.. 


Ye Katonda omutuufu era 
omulamu era omukozi 

ow 'enjawulo ku bifaananyi 
eby'obulimba. 


HA 1 | AHA 
“tf hal OUIZ ya leero ?: mag 


Kiki ekyagwa wansi okuva mu ggulu 
Eriya bwe yasaba? 


1 omuzira 
2 enkuba etonnya 
3 ejjinja 


4 omuliro 


a HG Ea H As 
a CG Ekigambo ya a 
leero 


Awo omuliro gwa Mukama ne 
gugwa ne gwokya ssaddaaka, 
enku, n'amayinja n'ettaka, era ne 
gukomba n'amazzi agali mu 
mudumu. 


1 bakabaka 18:38 


NEDDA. 37 Ekigambo 
kya Katonda 


Naamani 
Yawona 
Ebigenge 


1 ` 


Kun Kunio 
aag EKigambo kya so og a a 


Awo n'aserengeta ne yennyika mu 
mugga Yoludaani emirundi 
musanvu, ng 'omusajja wa Katonda 
bwe yali amugambye, omubiri 
gwe ne gutereera, ne gufuuka 


omulongoofu Ng'0gWRMM Ah 5:14 
Omuto. 


Naamani yali muduumizi w'eggye lya kabaka w'e Alamu, 
naye yalina ebigenge. Yagenda eri Erisa eyali nnabbi wa 
Isirayiri okuzzibwawo. 


Erisa teyamusisinkana, wabula yamugamba nti, 
“Genda onaaba emirundi musanvu mu mugga 


Naamani yasunguwala olw'ekigambo kya Erisa. 
Naye abaddu be ne bamugamba nti, “Genda ku 
mugga onnyike omulambo gwo.” 


Naamani yeennyika mu mugga Yoludaani 
emirundi musanvu nga Erisa n'abaweereza be 


(TOTO) 


aya 


Awo, ekyewuunyisa, omubiri gwe ne guzzibwawo era 
ne gufuuka omuyonjo. 
Naamani n'addayo eri Erisa n'awa Katonda ekitiibwa. 


= UI 1 Nono 
Seng Essomo Iya Megan 


Naamani bwe Safira Erisa eyali 
omusajja wa Katonda n'agondera 
ekigambo kye, n'afuna omukisa 
okulongoosebwa okuva mu bigenge 
bye. 


Tulina okubeera nga tetulina kubeera 
na kwagala kwaffe, . 
naye Iwa Katonda by'ayagala. 


D) a Mia NG Dir DA ik MP AR BT) ta E 


Katonda? 


Pitt 
THE 
Katonda ye.. 


Katonda y'asobola okuwonya buli 
bulwadde. Ye Katonda Omuyinza 
w'Ebintu Byonna asobola 
okutuwonya. 


AAN | Su 
geng Quiz ya leero H& e 


Naamani yeenyigira mu mugga 
Yoludaani emirundi emeka? 


1 emirundi esatu 
2 omulundi gumu 
3 emirundi etaano 


4 srosamdi aemsamal 


Kun Kunio 
aag EKigambo kya so og a a 


Awo n'aserengeta ne yennyika mu 
mugga Yoludaani emirundi 
musanvu, ng 'omusajja wa Katonda 
bwe yali amugambye, omubiri 
gwe ne gutereera, ne gufuuka 


omulongoofu Ng'0gWRMM Ah 5:14 
Omuto. 


38 Ekigambo kya 

Okuddaabiriz 

a Yeekaalu ya 
Katonda 


YA 
Bible Heh 


“ EL. | SEO 
sanag Ekigambo kya Yaman 
leero 

Awo Kabaka Yowaasi n'ayita 
Yekoyaada kabona ne bakabona 
abalala n'ababuuza nti, "Lwaki 
temuddaabiriza ebyo 
ebyayonoonebwa yeekaalu? 
Temuddamu kuggya ssente mu 
bawanika bammwe, naye 
anta okuddaaakdaekabaka 12:7 
eekaa 


Yowaasi, kabaka wa Yuda, yalina endowooza 
y'okuddaabiriza yeekaalu ya Katonda, 


Kyokka, embalirira teyamala kuddaabiriza 
yeekaalu. Yowaasi yasalawo okufuna 
ekiweebwayo olw'okuddaabiriza yeekaalu ya 


Abantu abaali baagala Katonda mu bwesimbu 
baawaayo ssente ez'okuddaabiriza yeekaalu. 


KANA 


Ssente ezaakunnaanyizibwanga okuddaabiriza 
yeekaalu zaaweebwa abakozi, era ne 
baddaabiriza yeekaalu mu bwesimbu obujjuvu. 


Ne! Da 


3 
D 4 
St 


"Wow! Nga ye yeekaalu nnungi nnyo!” Yowaasi 
yasanyuka olw'okulowooza nti Katonda 


a momo Iya dt 


Yowaasi yali awata yeekaalu ya 
Katonda ng'ekifo eky'omuwendo, 
abantu mwe basinzizanga 
Katonda. 


Ekkanisa kye kifo Katonda 
w'abeerawo nga tumusinza. 


Kale, tulina okwagala ekkanisa 


Bj ò WOKEN ID YA TIN E 


P 


ka 


MT Bi: 
gy S Katonda? 


D pe 


Katonda ye... 


Katonda ateeka buli omu ku ffe 
nga Yeekaalu Ye Entukuvu. 


Katonda asisinkana abo 
abamusinza. 


aa SS Quiz ya leero g 


Kiki Yowaasi kye yasalawo 
okutereeza? 


1 olubiri 
2 ebibye ekisenge 
3 essomero 


4 Yeekaalu Entukuvu 


“ EL. | SEO 
sanag Ekigambo kya Yaman 
leero 

Awo Kabaka Yowaasi n'ayita 
Yekoyaada kabona ne bakabona 
abalala n'ababuuza nti, "Lwaki 
temuddaabiriza ebyo 
ebyayonoonebwa yeekaalu? 
Temuddamu kuggya ssente mu 
bawanika bammwe, naye 
anta okuddaaakdaekabaka 12:7 
eekaa 


39 Ekigambo kya 
Katonda 


Nekkemiya, 
eyaddamu 
okuzimba 


Kanu 5 EB O MI 
an a Sb Ekigambo kyag smu 


leero 


Naddamu kabaka nti, “Kabaka 
bw'aba asiimye era omuddu wo 
bw'aba afunye ekisa mu maaso 
ge, ansindikire mu kibuga mu Yuda 
bajjajjange gye baziikibwa ndyoke 
nkizimbe.” 

Nekkemiya 2:5 


Kabaka wa Buperusi yawa Nekkemiya omukwasi 
wa kabaka olukusa okuddamu okuzimba ekibuga 
n'ekigo ekyasaanawo. 


Nekkemiya yakomawo e Yerusaalemi 
n'Abaisiraeri bangi ne baddamu okuzimba 


Kyokka, baataataaganyizibwa ebika ebirala ebyali 
tebiyagala kuzuukira kw'Abaisiraeri. Okugatta ku 
ekyo, abantu bangi Abaisiraeri baakuba enduulu. 


Nekkemiya yasaba Katonda obuyambi. Katonda 
yamuwa amaanyi n'obuvumu okukola omulimu 


Mu nkomerero, Nekkemiya yamaliriza okuzimba 
bbugwe wa Yerusaalemi ng'ali wamu 
n'Abaisiraeri. Oluvannyuma Iw'okumaliriza 


Kanu KS 
Jeng pa YA 


Nekkemiya yamaliriza okuddamu 
okuzimba bbugwe 
ng'ayambibwako Katonda wadde 
nga waaliwo ebitabangula bingi. 
Bwe tukola omulimu gwa Katonda 
tuyinza okwolekagana n'embeera 
enzibu. 

Kyokka Katonda bw'aba naffe 
naffe ne tubeera naye, tusobola 


“Tn ap i 
| 8 | 
| 


Katonda? 


Katonda ye.. 


Katonda y'atuyamba era atuwa 
amaanyi n'obuvumu nga tusaba 
n'okusaba obuyambi mu mbeera 
enzibu. 


> Quiz ya leero Y — — — — 


ER 
UB pee 


Lwaki Nekkemiya yaddayo mu 
kibuga ky ewaabwe? 


1 okutambula.. 
2 okugenda ku ssomero.. 
3 okusinza.. 


4 okuddamu okuzimba bbugwe wa 
Yerusaalemi.. 


Ekigambo kyana SD 


Ka. 
leero 


Naddamu kabaka nti, “Kabaka 
bw'aba asiimye era omuddu wo 
bw'aba afunye ekisa mu maaso 
ge, ansindikire mu kibuga mu Yuda 
bajjajjange gye baziikibwa ndyoke 
nkizimbe.” 

Nekkemiya 2:5 


40 Ekigambo kya 
Katonda 


Obuvumu 


bwa 


bi | AA VA. 
aa ra av Ekigambo kya Sig o oa 
leero 
Awo kabaka n'abuuza nti, "Kiki, 
Nnabagereka Eseza? Kiki 
ky'osaba? Ne bwe kituuka ku 


kitundu ky'obwakabaka, ojja 
kukuweebwa." 


Eseza 5:3 


Kyali kiseera Eseza omukazi Omuyudaaya 
omugezi we yali nnaabagereka wa Buperusi. 
Kyokka Kamani yakola olukwe okusaanyaawo 


Yalowooza nti, 'Nnyinza okuttibwa singa 


ntuukirira kabaka nga siyitiddwa kabaka.” 


Kyokka yasalawo okugenda ewa kabaka okusaba 
abantu be okulokolebwa, wadde nga kyali 


Naye, bwe yalaba Nnabagereka Eseza 
ng'ayimiridde mu luggya, n'amusanyukira nnyo 
n'amugamba nti, “Kiki ky'osaba? Nja kugikuwa.” 


Olukwe Kamani Iwe yakola okusaanyaawo 
Abayudaaya Iwabikkulwa kabaka. N'ekyavaamu, 


“Weebale Mukama, okutukuuma!” Olw'obuvumu bwa 
nnaabagereka Eseza, Abayudaaya baakuumibwa. 


au WON 
nana Essomo lya danau 


leero | 
Wadde nga Eseza yali wa kuttibwa, 
yasaba Katonda awonye abantu be 
n obuvumu. 


Katonda yawonya Abayudaaya okuva 
mu buzibu ng'ayita mu kusaba kwa 
Eseza n'amagezi ge n'amaanyi ge 

ag ekitalo. 


Tukkirize era tusuubire obuyambi bwa 


p #0 NYA KH WE END) mut B 


Katonda? G 


Katonda ye.. 


Katonda y'akuuma n'okuyamba 
abantu be okutuuka ku nkomerero. 
Katonda ankuuma era annyamba 
okutuuka ku nkomerero y'ensi. 


x n : 3 5 EB O a 
Ss Quiz ya leero Ye gs ng 


Kiki ekyatuuka ku Eseza bwe yatuukirira 
kabaka nga tayitibwa? 


1 Yalina okuttibwa. 
2 Yagobebwa ebweru. 
3 Yali tasobola kusisinkana kabaka. 


4 Yali asobola okugamba kabaka ky'ayagala 
okusaba. 


bi | AA VA. 
aa ra av Ekigambo kya Sig o oa 
leero 
Awo kabaka n'abuuza nti, "Kiki, 
Nnabagereka Eseza? Kiki 
ky'osaba? Ne bwe kituuka ku 


kitundu ky'obwakabaka, ojja 
kukuweebwa." 


Eseza 5:3 


No. 41 Ekigambo kya 
Katonda 


Yobu 
eyaweebwa 
omukisa 


d 


TEN l WON 
marai Ekigambo kya uana 


Mu nsi ya UZI mwalimu omusajja 
erinnya lye Yobu. Omusajja ono 
yali talina musango era nga 
mugolokofu; yatya Katonda era ne 
yeewala ebibi. 


Omulimu 1:1 


Yobu eyabeeranga mu nsi ya Uzi ey'Ebuvanjuba 
ye yali asinga obugagga. Yatya Katonda era nga 
talina musango era mugolokofu. 


“Olw'okuba wawa Yobu omukisa, yakutya! Yobu 
atya Katonda bwereere?” Sitaani yakola olukwe 


Mukyala we yamuvaako ng'agamba nti "Kolimira 
Katonda ofe!” Mikwano gya Yobu bajja ne 
bamunenya.Naye, Yobu yeesiga Katonda nga bulijjo. 


sag Ta" E i 
| 


> ==, mg 
TIG ei | 


a% = 


Byali biseera eby'ennaku n'obusungu. Wabula Yobu 
yayita mu kugezesebwa era Katonda namuwa 
omukisa omunene ennyo Okusinga edda. Yafuuka 
omusajja eyatya Katonda okusinga bwe kyali 


a HG Ia 
Jana Essomo lya G 


Wadde nga RSi ai musajja 
mugolokofu, Sitaani yamuwa ebizibu. 


Wadde nga yalina ebizibu, Yobu yali 
akkiririza mu Katonda era yali 
mugumiikiriza mu Katonda. 


Ebizibu ebyo biyinza okututuukako. 
Mu kiseera ekyo, tulina okukkiriza 
Katonda n'okugumiikiriza Katonda. 


— EN Katonda? SE 


Katonda ye.. 


Katonda y'omu 


asobola okutugaggawaza oba 
okutufuula abaavu nga 
bw'ayagala. 


< | 
HA Quiz ya leero 


Kiki ekitali kituufu ku Yobu? 


1 Yali mugagga. 
2 Yabeeranga mu nsi ey'ebuvanjuba. 
3 Yali kabaka. 


4 Yatya Katonda. 


TEN l WON 
marai Ekigambo kya uana 


Mu nsi ya UZI mwalimu omusajja 
erinnya lye Yobu. Omusajja ono 
yali talina musango era nga 
mugolokofu; yatya Katonda era ne 
yeewala ebibi. 


Omulimu 1:1 


NEDDA. 42 Ekigambo 
kya Katonda 


Daniel 
yagaana 
okulya 
emee ya 
Kabaka. 


Bat Fa 


= Ekigambo kya HA 
leero 


Naye Danyeri yasalawo 
obuteeyonoona na mmere ya 
kabaka n'omwenge, era n'asaba 
omukungu omukulu olukusa 
obutamwonoona mu ngeri eno. 


Danyeri 1:8 


“MB 


Danyeri ne mikwano gye abasatu baaleetebwa e 
Babulooni nga basibe. Kabaka yalagira abakungu be 
okubayigiriza nga babawa emmere ya kabaka 


“Twagala obutalya mmere etteeka lya Katonda 
likugirwa!” Daniel ne mikwano gye abasatu baasaba 
omukungu omukulu olukusa obuteeyonoona mu ngeri 


Daniel ne mikwano gye abasatu baalya enva 
endiirwa n'amazzi mu kifo ky'okulya emmere 
eyaweebwayo eri Ido. Katonda yabatwala nga ba 


“Nga bagezi nnyo!” Kabaka teyasobola butayebuuza 
nti baali balabika nga balamu bulungi era nga ba 
magezi okusinga abavubuka abalala bonna abaali 


| KANAN AE aa aa aa aa a Baa PE PEAN 


ka | 4 | 
Okuva olwo Danyeri ne mikwano gye abasatu 


baatwala ebintu ebikulu ebya Babulooni era ne 
beekuuma nga batukuvu mu maaso ga Katonda. 


a HG In E AA Nob 
samga Essomolya Kema 


| . Teero 
Danyeri ne mikwano gye abasatu 
baasalawo okukuuma amateeka ga 
Katonda mu mbeera wadde 
ng abasibe. 
Olwo, ne bafuuka balamu era 
namagezi okusinga abasajja abalala 
bonna abaali balya emmere 
y'obwakabaka. 
Tulina okugondera Katonda mu mbeera 
yonna. 


mn Di ee mk Bh li We EN on Ja NA 


P 


“ni -li Katonda?& 


Katonda ye.. 


Katonda y'oyo asobola okubeera 
mu bifo byonna mu kiseera kye 
kimu (omnipresence). Era ye 
muyinza w'ebintu byonna. 


Ouiz ya leero Gig WAOE 


Danyeri ne mikwano gye abasatu 
baalya mmere ki mu kifo 


ky emmere ya kabaka? 
1 amazzi n'enva endiirwa 


2 kuki ne coke 
3 noodle y'ebikuta 


4 omuceere 


= Ekigambo kya HA 
leero 


Naye Danyeri yasalawo 
obuteeyonoona na mmere ya 
kabaka n'omwenge, era n'asaba 
omukungu omukulu olukusa 
obutamwonoona mu ngeri eno. 


Danyeri 1:8 


No. 43 Ekigambo kya 
Katonda 


Danyeri 
ow'Ekiyumba 
ky Empologo 


E #SEkigambo kya 2 m M A m 
leero 


ka Gb 


MG 6 


Kabaka yasanyuka nnyo era 
n'alagira okuggya Danyeri mu 
mpuku. Danyeri bwe yaggyibwa 
mu mpuku, teyamusangako 
kiwundu, kubanga yali yeesiga 


Katonda we. Danyeri 6: 23. 


Mu Babulooni mwalimu abantu abaali bakyawa 
Danyeri, eyaleetebwa mu buwambe n'afuuka 
ssaabaminisita. Baali baagala kutta Danyeri. 


"Omuntu yenna anaafukamira ekintu ekirala ekitali 
kabaka ajja kusuulibwa mu mpuku y'empologoma!' 
Danyeri teyalekera awo kusaba emirundi esatu olunaku 


ape Ala A AN Qu ra i- AIAI ANAN ea aa a 


Kale ku nkomerero, Danyeri yasuulibwa mu 
mpuku y'empologoma eyali etiisa. 


Kabaka yajja mu mpuku y'empologoma enkeera ku 
makya n'abuuza nti, “Danyeri! Oli mu mbeera nnungi?'. 
Mu butuufu, kabaka yali ayagala Danyeri aleme kufa 


“Ndi bulungi Katonda okunkuuma!” Danyeri 
teyalumizibwa. Kabaka era yatendereza Katonda wa 


mama Essomo Iya Sua 
leero 
Danyeri, atavuunamiranga 
bifaananyi, . 
okukkakkana, yasuulibwa mu mpuku 
y'empologoma, naye nga tateredde. 
Olw'okuba Danyeri yalina okukkiriza, 
kabaka w'e Babulooni naye 
yatendereza Katonda 


Tulina okusinza Katonda yekka era... 
tulina okukkiriza okutaweereza 


Katonda y'omu.. 


Katonda yeesigika asobola 
okulokola abo abamukkiriza mu 
mazima n'okumuweereza. 


sk 
UB pe 


$ Quiz ya leerogig 


Ko 
m A ke 
m 


Lwaaki -ali Danyeri asuuliddwa mu 


mpuku y'empologoma? 

1 Kubanga yalimba kabaka. 

2 Kubanga teyavuunamira kifaananyi kya 
kabaka. 

3 Kubanga yali agenda kutta kabaka. 


4 Kubanga teyasinza Katonda bulungi. 


E #SEkigambo kya 2 m M A m 
leero 


ka Gb 


MG 6 


Kabaka yasanyuka nnyo era 
n'alagira okuggya Danyeri mu 
mpuku. Danyeri bwe yaggyibwa 
mu mpuku, teyamusangako 
kiwundu, kubanga yali yeesiga 


Katonda we. Danyeri 6: 23. 


No. 44 Ekigambo kya 
Katonda 


Yona, eyali 
munda mu 
byennyanja 


PAN 


= Ekigambo kyai D 


leero 


Naye Mukama n'awaayo 
ekyennyanja ekinene okumira 
Yona, Yona n'abeera munda mu 
byennyanja ennaku ssatu n'ekiro. 


Yona 1:17 


Olunaku lumu Katonda n'alabikira Yona n'agamba nti, 
“Mugende mu kibuga ekinene Nineeve, obuulire 
okukivumirira! Ndibanunula okuva mu bubi bwabwe.” 


A 


p- r 
: wi. 
F Ph 2 kg 


Yona yali tayagala kugondera Katonda. Yagenda 
ebweru w'eggwanga n'asaabala n'agenda e 


Naye, Katonda yasindika empewo ennene era bonna 
baali ba kufa. Abalunnyanja basuula Yona mu nnyanja. 
Ekyennyanja ekinene kyajja ne kimumira. 


Yona yenenya ebibi bye okumala ennaku 3 
munda mu byennyanja. 


Ebyennyanja byamusesema ku ttaka ekikalu. Yagenda e 
Nineeve n'abaleekaana obubaka bwa Katonda nga 


Jana gen wala 


Bwe baawulira okulabula kwa Katonda, Abaninive 
beenenya ne banoonya ekisa kya Katonda. Katonda 


YACANYIWA ahanhtii WA Ningavwa 


KALA Pitt 
geng paa a Sg MAE 


Yona yajeemera Ekigambo kya 
Katonda. 
Naye Katonda yakozesa Yona 
okujeemera era okukkakkana 
ng'awonye Abaninive. 


Waliwo ebiseera Katonda by'ayagala 
bya njawulo ku bye ndowooza. 
Naye Katonda by'ayagala bulijjo biba 
bituufu. 


oOo | a a 0 mo — 


P 


erk 6 
WI @Katonda y'ani? 9 


2 


Katonda ye.. 


Katonda y'alokola abo abeenenya 
mu bwesimbu ebibi byabwe ne 
basaba okusonyiyibwa. 


pa Ci 
aa AG Quiz ya leero < 


Yona yali mu lubuto Iwa ani 
okumala ennaku 3? 


1 Empologoma 
2 Enjovu 
3 Embwa 


4 Ebyennyanja 


= Ekigambo kyai D 


leero 


Naye Mukama n'awaayo 
ekyennyanja ekinene okumira 
Yona, Yona n'abeera munda mu 
byennyanja ennaku ssatu n'ekiro. 


Yona 1:17 


